


શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળ મુંબઈની વાષિક સામાન્ય સભા 
તા.૦૨-૦૧ ૨૦૨૨ ના રવિવારે, શ્રી પાટીદાર વાડી 
ઘાટકોપર ખાતે આયોજન કર્યું હતું જેમાં દરેક વિસ્તારના 
સહયોગી મંડળના પ્રમુખ, મંત્રી અને કારોબારી સભ્યો 
તેમજ મુંબઈના સભ્યો હાજર હતા. 

જેમાં સર્વપ્રથમ હરેશભાઈ સાંખલા આવેલા સભ્યોનું 
શાબ્દિક સ્વાગત કરેલ ત્યારબાદ હોદ્દેદારો અને આમંત્રિત 
મહેમાનોને સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યું , તેમજ ખાસ આમંત્રિત 
એવા અખિલ ભારતીય યુવાસંઘના નવા વરાયેલા 
સેન્ટ્રલના પ્રેસિડેન્ટ હિતેશ રામજીયાણીનું શ્રીફળ પુષ્પગુચ્છ 
તેમજ સાલ ઓઢાડીને યુવક મંડળ તરફથી વિશેષ સન્માન 
કરી મંચ પરસ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યું . 

ત્યારબાદ મુંબઈ યુવક મંડળના મહામંત્રી ની 

પ્રિતેશભાઈ માવાણીએ ગત બે વર્ષમાં કોરોના કાળમાં 


9તાઃ: ર૦-૦૧-રર 9 ગુસ્વાર 








: 
તત 
પ્ર 






આપણી સમાજના ઈ અવસાનપામ્યા હતા. 

તેવા જીવઆત્મા ને શ્રધ્ધાંજલી અર્પણ કરેલ . ત્યારબાદ 
એજન્ડા મુજબ ગત વાર્ષિક સામાન્ય સભાની મીનીટ્રસનું 
વાંચન મુંબઈ યુવક મંડળના સહમંત્રી હિતેશ પોકારે વાંચી 
સંભળાવેલ અને સર્વેસભાસદોએ બહાલી આપેલ . 

ત્યારબાદ મુંબઈ યુવક મંડળના સહખજાનચી દેવાંગ 
પોકારે ગત ૦૨ વર્ષોના હિસાબની રજૂઆત કરી અને 
બહાલી મેળવેલ. ત્યારબાદ મુંબઈ યુવક મંડળના મિશન 
ચેરમેન અશોક પોકારે અખિલ ભારતીય યુવા સંઘની 
ગતિવિધ અને તેમના અહેવાલની જાણકારી આપેલ , 

ત્યારબાદ મુંબઈ યુવક મંડળના અલગ - અલગ થીમના 
લીડરઓએ અહેવાલ આપ્યા જેમાં વેબકોમ સમિતિના 
લીડર હિરેન ચૌધરીએ વેબકોમ વિશે માહિતી આપેલ 
એજ્યુકેશન સમિતિ તેમજ ઈતિહાસ બોલે છે નો અહેવાલ 
જ્યેશભાઈ ભગતે આપેલ યુવા ઉત્કર્ષ સમિતિના અહેવાલ 
વર્ષાબેન પોકારે જણાવેલ , સ્પોર્ટસ સમિતિનો અહેવાલ 
[નિતેશ ભાવાણીએ આપેલ અને બંધારણ સમિતિ તેમજ 
સભ્ય ચકાસણી સમિતિનો અહેવાલ પ્રકાશભાઈ માવાણીએ 
જણાવ્યો 

જેમાં સભ્યપદ ચકાસણીની માહિતી વિસ્તૃતમાં જણાવી 
જેમાં સભામાં હાજર રહેલા સર્વ લોકોએ સભ્ય ચકાસણી 
કાર્યપદ્ધતિને સર્વાનુમતે બહાલી આપી. 


૨00 "પ૦:639 1॥10133.:491 7801877774,-4-91 7718977774 શારદા, ડડ ડા €0111 


ત્યારબાદ અખિલ ભારતીય યુવાસંઘના પ્રેસિડેન્ટ 
હિતેશભાઈ રામજીયાણીએ ઉદબોધન આપ્યું અને સૂચન 
કરતા જણાવ્યું મુંબઈ યુવક મંડળનો કાર્યકાળ માર્ચમાં પૂરો 
થઈ રહ્યો છે જેને એક વર્ષ વધારો તો સેન્ટ્રલની કારોબારી 
સાથે સંલગ્ન થાય , ત્યારબાદ મુંબઈ યુવક મંડળના ત્રણ 
વિભાગમાંથી સેન્ટ્રલ વિભાગના પ્રમુખ અશોક સેઘાણી 
વેર્સૂટન વિભાગના પ્રમુખ નિતેશ ભાવાણી અને નોર્થ 
વિભાગના પ્રમુખ રજનીકાંત રામજીયાણીએ પોતાના 
વિભાગમાં આવતા સહયોગી મંડળના વાર્પિક અહેવાલ 
આપવા જણાવેલ જેમાં સહયોગી મંડળના પ્રમુખ અથવા 
મંત્રીએ પોતાના મંડળના કાર્યનો અહેવાલ જણાવેલ તેમજ 
જરૂરી સુજાવો પણ આપેલ જેમાં થાણા અને શહાડના મંડળે 
પણ એક વરસ કાર્યકાળ વધારવાનો પ્રસતાવ રાખ્યો. 
ત્યારબાદ પ્રિતેશ માવાણીએ પ્રમુખશ્રીની મંજૂરીથી 

મુંબઈ યુવક મંડળનો કાર્યકાળ એક વર્ષ વધારવાનો પ્રસતાવ 
સભા સમક્ષ મુક્યો જેમાં સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોએ 
સર્વાનુમતે બહાલી આપી. 
અને દરેક સહયોગી મંડળને પોતાના કાર્યકાળ મુજબ સુધારો 
કરવા જણાવ્યું . 

ત્યારબાદ શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ટ્રસ્‍ટ ફંડના 
ચેરમેન અરુણભાઈ નાકરાણીએ યુવકોને માર્ગદર્શન 
આપ્યું. 


ત્યારબાદ શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ટ્રસ્ટફંડ મુંબઈ 
દ્વારા પ્રેરિત અને મુંબઈ યુવક મંડળ દ્વારા આયોજિત 
ડીજીટલ નવરાત્રી ૨૦૨૦ ના દાતાશ્રી ઝવેરબેન 
મોહનભાઈ રામજીયાણી અને ૨૦૨૧ માં હિતેશભાઈ 
રામજીયાણી , અશોકભાઈ અમૃતિયા અને અરુણભાઈ 
નાકરાણીના હસ્તક વિજેતાઓને ઈનામો આપ્યા હતા અને 
પ્રથમ લોકડાઉન દરમ્યાન શ્રી અખિલ ભારતીય યુવાસંઘ 
દ્વારા કિવઝ કોમ્પિટિશન ના લકી વિજેતાઓ અને મુંબઈ 
રિજિયન દ્વારા લકી વિજેતાઓના ઈનામો તે વિસ્તારના 
સહયોગી મંડળને આપવામાં આવ્યા . 

ગયા બે વર્ષ દરમિયાન સહયોગી મંડળ દ્વારા સારું કાર્ય 
કરનાર મંડળને મુંબઈ રિજિયન દ્વારા ત્રણ બેસ્ટ પર્ફોમન્સ 
એવોર્ડ આપવાનું નક્કી કરેલ હતું જેમાં પ્રથમ એવોર્ડમુલુંડ 
યુવક મંડળ , બીજો એવોર્ડ શહાડ યુવક મંડળ અને ત્રીજો 
એવોર્ડ થાણા યુવક મંડળને આપવામાં આવ્યો હતા . 
ત્યારબાદ પ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ અમૃતિયાએ દરેક 
સમિતિ અને સહયોગી મંડળના સહકાર બદલ ધન્યવાદ 
કર્યો અને અંતમાં અશોકભાઈ સેઘાણીએ સૌનો આભાર 
વ્યક્ત કરી રાષ્ટ્રગાન ગાઈને મિટિંગની પૂર્ણ જાહેર કરેલ 
અને રાત્રે સમુહ ભોજન લીધા બાદ સૌ વિખૂટા થયા . 


શ્રી ભડલી પાટીદાર ૭4%. ર સો 


સીઝન કથ કિકેટ ટુનામિન્ટ 


સનાતન યુવક મંડળ 


નવી રચાયેલી કારોબારી સમિતી યાદી 
(૨૦૨૧ થી ૨૦૨૪) 


પ્રમુખશ્રી - રમેશભાઈ રતનશીભાઈ ગોરાણી 
ઉપપ્રમુખશ્રી -સંજયભાઈ ગંગારામ સાંખલા 
ઉપપ્રમુખશ્રી - હરિભાઈ અમૃતલાલ ભગત 
મહામંત્રીશ્રી -અશ્ચિનભાઈ અંબાલાલ કાલરિયા 
મંત્રીશ્રી -પ્રકાશભાઈ ગંગારામ ભગત 

મંત્રીશ્રી - હિતેશભાઈ નાગજી છાભેયા 
ખજાનચીશ્રી - રમેશભાઈ હરિભાઈસાંખલા 

સહ ખજાનચીશ્રી - દિનેશભાઈ બેચરભાઈ ઠાકરાણી 
ઓડિટર શ્રી - ભાવેશભાઇ દેવરામ ગોરાણી 


ઓડિટર શ્રી -ભરતભાઈ મોહનભાઈ છાભેયા 
કારોબારી સભ્યો 


૧ કેતન ગંગારામ ઠાકરાણી 

ર .અરવિંદ કાંતિભાઈ સાખલા 
૩.મનસુખ ગોપાલ છાભેયા 
૪.દિલિપ સોમજીભાઈ ઠાકરાણી 
૫.ભરત નારણભાઈઠાકરાણી 

૬ .ઉપેશ કિરિટભાઈ ઠાકરાણી 


૭.વિજય જેત્તિભાઈ છાભેયા 
સલાહકારશ્રીઓ 


૧.રમેશભાઈ શીવગણ ઠાકરાણી 
ર .ચુનીલાલ કરમશી ગોરાણી 
૩.શંક્રભાઈ નાનજી કાલરીયા 








ની।ભારતનાં સૌથી પોટા સદકારી સંગઠન દસના ચેરમેન 


પાં નિયુક્તિ શવા ખાદ આભ ખૂધા ખભેનંદન, 


ગુજરાતનાં પૂર્વ મંત્રી, ખેડૂત નેતા શ્રી દિલીપભાઈ 
સાંઘાણીજી ને 101€0 ના ચેરમેન બનવા બદલ અનેક 
શુભકામનાઓ. 111€0 નાં ચેરમેન પદે સૌ પ્રથમવાર 


એક ગુજરાતીની નિમણૂંક થઈ રહી છે. #0૫ત્રા'દ્ા 
#111€00 #લ્છા*8111[2210 ૪11 








ડિ 110 0 100 
૪૫115 001.11 1 5 02 805 





હેમંત માકાણી, બીલીમોરાને, કોરોના સમયે 
રોવા બદલ અવો5 થી સન્માનિત 


બીલીમોરા કકપા સમાજના યુવા હેમંત માકાણીને પોતાના જીવનમાં 
ઉત્તમ સેવા કરવા બદલ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.. 





બીલીમોરા યુવક મંડળ નાં સલાહકારશ્રી 
હેમંતભાઈ કમલેશભાઇ માંકાણી (ડાયમંડ 


ક રોઈ; 81110001 ળિવંતંઢ નાં પ્રમુખ છે.તેમના 
ઈ નેતૃત્વ હેઠળ કોરોનાની મહામારી 
દરમિયાન વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ બંદ્વાડ 
(0100૪0 0 11111101દ [162 દ્વારા કરવામાં 
આવેલ. જેના પરીણામ સ્વરૂપે હેમંતભાઈ 
ને 0૫1ડ1દ્વાતા1છુ 105ાંતરા1 
07ક્વ1તં મળેલ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 
હેમંતભાઈ ને સમગ્ર યુવક મંડળ તથા 
બીલીમોરા સમાજ તરફ થી. 


ટ્રેનનું વજન અને ટ્રેનની કિમત 





તમે ક્યારેય એન્જીનનું વજન, પેસેન્જર ટ્રેનના ડબ્બાનું 

વજન કે પેસેન્જર ટ્રેનનું ફુલ વજન જાણવાનો પ્રયલ કર્યો છે 

ડીઝલ એન્જીનનું વજન ૧૧૩ ટન જેટલું હોય છે 

જયારે ઇલેક્ટ્રિક એન્જીનનું વજન ૧૨૦ ટન જેટલું હોય છે 
રિઝર્વૂડચેર કાર-ખાલી ડબ્બાનું વજન ૪૩ ટન અને 


પ્રવાસીઓ સાથેના ડબ્બાનું વજન ૪૭ ટન જેટલું હોય છે 
જનરલ ડબ્બો - ખાલી ડબ્બાનું વજન ૩૭ ટન અને 
પ્રવાસીઓ સાથેના ડબ્બાનું વજન ૪૯ ટન જેટલું હોય છે 
પાર્સલ વાન - ખાલી પાર્સલ વાનનું વજન ૩૮ ટન અને 
ભરેલી પાર્સલ વાનનું વજન પ૪ ટન જેટલું હોય છે 
એ ગણતરીએ ખાલી ટ્રેનનું વજન ૮૬૦ ટન અને ભરેલી 
ટ્રેનનું વજન લગભગ ૧૧૦૦ ટન જેટલું હોય છે 
સામાન્યરીતે પેસેન્જર ટ્રેનની લંબાઈ ૬૫૦ મીટર જેટલી 
હોય છે 
પેસેન્જર ટ્રેનના ડબ્બાની ઊંચાઈ ૧૫૬% જેટલી હોય છે 
અલગ અલગ રેલવે એન્જીનની કિંમત રૂ.૧૭ થી રૂ. ૨૩ 
કરોડ જેટલી હોય છે 
પેસેન્જર ટ્રેનના અલગ અલગ ડબ્બાની કિંમત ૨.૫ કરોડ 
થી ૮ કરોડજેટલી હોય છે. 
એ ગણતરીએ એન્જીન સહિતની ર૪ ડબ્બાની આખી 
ટ્રેનની કિમત લગભગ ર ૨૫ કરોડ જેટલી હોય છે. ... 
મતલબ એ કે તમે જ્યારે રેલવેમાં મુસાફરી કરો તો ફિલ 
કરજો કે વિશ્વની સૌથી મોંઘી રોલ્સરોયસ થી વધુ કિંમતની 
ગાડીમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છો. 


બનાવા દાતડિવી મવ ટ તિ 


તારીખઃ ૧૭/૦૧/૨૦૨૨ સોમવાર 
સ્વ. ગંગારામભાઈ નાયાભાઈ ખેતાણી ઉમર : ૮૩ વર્ષ 
કચ્છ માં ગામ : વિથોણ હાલે : નાશિક (મહારાષ્ટ્ર) 
અવસાન કારણ : કુદરતી, નૈસર્ગિક 


તારીખ: ૧૮/૦૧/૨૦૨૨ મંગળવાર 
સ્વ. હીરબેન સામજીભાઈ શીરવી ઉમર : ૮૫ વર્ષ 
કચ્છ માં ગામ : મંગવાણા હાલે : ટિટવાળા, મુંબઈ 
અવસાન કારણ : કુદરતી, નૈસર્ગિક 


સ્વ. મણીલાલભાઈ દેવશીભાઈ રંગાણી ઉમર : ૭૦ વર્ષ 
કચ્છ માં ગામ : રવાપર હાલે : વડોદરા (તરસાલી) 
દુઃખદ અવસાન 


સ્વ. ડાયાભાઈ મનજીભાઈ ભગત, ઉમર : ૬પ વર્ષ 
કચ્છ માં ગામઃકોટડા(જડોદર) હાલે :અડાજણ, સુરત. 


સ્વ. રમેશભાઈ મોહનભાઈ નાકરાણી ઉંમર ઃ ૩૯ વર્ષ 
કચ્છ માં ગામ : સુખપર (રોહા) હાલે : લંડન(વિદેશ) 
અત્યંત દુઃખદ અવસાન 


સ્વ. નાનજીભાઈ કરશનભાઈ સાંખલા, ઉમર : ૯૫ વર્ષ, 
કચ્છમાં ગામ : રામપર (સરવા) હાલમાં : મૈસૂર કણટિક 
અવસાન કારણ : ઉમર, અવસ્થા 


છઊાગઉ ઉળશગર 


૬% 


ડ કડ ટડ-5- ૪ ઝન 


1110111 1* 

ભસ છ હ- છ ક છ કહુ 
ણણ છ શ્મઇ ણ 

૪ [1 [-. “| ત 

દાડ અજ નસ્ય 

સારદ - ત છ 
સ શૈ 


| દલઇકટાપ્ાઝ હદણા]1* 


થાતું 4012 


ણવ છઇઉા)॥- 


કાંધ નદ 





1100003 


ઇળ જાડાઈ હહ ₹કહા ઝદ, 


1૪ળ1૬-૩૬5%1&ક1 | નાજિદ-રઃકાકા કા 1' । (14૪. 


(1૬110181ઢાં દિ।તંતા॥ં: 9979352929 


11ણણ૩ 11120૨1 દર &02 ઇ૩૨૩૦૬૩૨ ડફઇણગ્ણ.8ર૩ 


4/0 ઉ૨ચદદ 
ડાણ પણ. 180/187 છાણ પ0. ઉ 
ઉકાતાાણાલાળ - ૩70 201, હા॥ણા, ણાંણિ ટા - 1ણ, 





દ ૨0110968 


9ના 


101/૦0111૯€11 1 0111!” 


છ શ.” 

ન 9 શ્ર 
ઈ કમ 
ક તયા." 


“111 સા11 15 10 કણક 00 11 8111! 118111ણા' પટ હા 


સ 


“.હડઝ “1 


28 ,800/-.... 


111 પવા 

(૬) 4-91 997 932 4704 
ડિ, દ. કાહા 

(દ) 4-91 809 998 9102 


1211211111 4111115121 |. 


1.1. 000॥$ 








તારીખ :ઃ ૧૯/૦૧/૨૦૨૨ બુધવાર 
સ્વ. હરિલાલ કરશનભાઈ ચોપડા ઉમર : ૬ ર વર્ષ 
કચ્છ માં ગામ : મંગવાણા હાલે : દહીસર, મુંબઈ 


સ્વ. ભાગ્યલક્ષ્મીબેન નારણભાઈ છાભૈયા ઉમર : ૫૭ વર્ષ 


કચ્છ માં ગામઃકાદીયા નાના હાલેઃમૈસુર રોડ, બેંગ્લોર(કર્ણાટિક) 


અત્યંત દુઃખદ અવસાન 


સ્વ. જમનાબેન રતનશીભાઈ લીંબાણી ઉમર : ૮૫ વર્ષ 
કચ્છ માં ગામ : સાંગનારા હાલે : નખત્રાણા (કચ) 
ઉમર ને લઈને અવસાન 


સ્વ. મણીબેન હરિભાઈ ભાવાણી ઉમર : ૯૦ વર્ષે 
કચ્છ માં ગામ :કાદીયા મોટા હાલે :કોરબા (છત્તીસગઢ) 
ઉમર ને લઈને સુઃખદ અવસાન 


સ્વ. સામજીભાઈ મેગજીભાઈ પોકાર ઉમર : ૯૨ વર્ષ 
કચ્છમાંગામઃવિથોણ હાલેઃહરકુળ-કણકવલી (મહારાષ્ટ્ર) 
અવસાન કારણ : કુદરતી, નૈસગિક 


સ્વ. વચન ખુશાલભાઈ પોકાર ઉમર : પ વર્ષ 
કચ્છ માં ગામ : ટોડીયા હાલે : ધુલિયા (મહારાષ્ટ્ર) 
અત્યંત દુઃખદ અવસાન 





1151111 ણ 
[111111૪ 








। ત -- ---- મી બી ઝા 


વુડ ઇન્ડ.) જેઓ વંદ્વા1ડ (1.00[ 0૦1 








પ્ત 
પ 1સાળ1રારઇા1ઇા1ા 


| ગસ” #££૫/6% 4 5261૨54 


ઈક “અખ ઇ-1. કિન્‍્વલાાળઉણ ભારણ, વગા ાા 1 ક. 1. રા 
“મ, પકકાવ 1 ચ ાધધા. 1-1: દાઇઇતઝસાળાકાાતાા કાઇ ણાં. પમા 


નણ /£8 ઇદ. 
ડાં રાત 11110610 3110001/ 10. 180/187, શળ ॥0. 7,8,8, 0॥1॥0પત 
ધરા0॥|ઉદ્રાળ - ૩70201, ॥1101, ઊાદ્ાટ્ાં - 110. 


નુ. જ. જિત દ કટ વ 





'પઝડાઝપ દાદાના ઠા. ર1 1 ભઉરિઝદ:* &ઝાઝાઝ1દણ ઇશ 170 


શ્રી આ.ભા.ક.ક.પાટીદાર યુવાસંઘ - નર્મદા કાઉન્સીલ - 
દક્ષિણ ગુજરાત રિજીયન - દમણગંગા વિભાગ... 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન યુવક મંડળ - 
બીલીમોરા શિષિર ત્્છતુ નાં અંતમાં અને વસંત ્છતુ ની 
શરૂઆતમાં 


આજનું આચમન 


તિ ગીન 
હો 
હિંમત રાખો, 
4-26 
દિલમાં હોય તેને 
સમજવાની સમજ રાખો 








પ્રેમનું સ રમારક તાજમહેલ જ નશી 


ટ કકયઇયાઇ-:-]. 


જો તમે ચિત્રમાં દેખાતી સ ફોટાને ઝૂમ કરો છો, તો 
તમે તેના ગળામાં પહેરેલ એક વિશાળ હીરો જોશો. આ 


૨પ૪-કેરેટ #1૫01૯્ટ ડાયમંડ છે જે 5ડદમાં વિશ્વ વિખ્યાત 
'કોહ-એ-નૂર'' હીરા કરતાં પણ તેનું વજન બમણું હતું... 





431૬1₹ યુવાસંઘ.મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રિજીયન.ખાનદેશું 


વિભાગ. 
'યુવાસંઘ પશ્ચિમ કચ્છ રિજીયનના!' ચેરમેન... 


શ્રી શાંતિલાલભાઈ નાયાણી ની ખાનદેશ વિભાગમાં 


ધુલિયામાં મુલાકાત ! 
આ પ્રસંગે હાજર રહેલ સભ્યો : 
101ર રીજીયન પદાધિકારીઓપ 
-શ્રીપ્રવિણભાઈ દિવાણી. (ખાનદેશ વિભાગ ચેરમેન) 
- શ્રી પ્રવિણભાઈ ધોળું. (101 1ર રિજીયનના ફંડ આયોજન 
કનવિર) 
- શ્રી દિનેશભાઈ નાયાણી. (1011ર રિજીયનના યુવા ઉતડર્પુ 
કનવીનર) 
ગરી. (સ્સ્ઇ રિજીયન હેલ્થ કનવીનર) 

-શ્રીદિનેશભાઈ ધોળું. (સ્સ્ઠ ખાનદેશ વિભાગ સલાકાર) 

- શ્રી મણિલાલભાઈ ચૌહાણ. (ખાનદેશ વિભાગના ફં] 
આયોજન થીમ કવિનર)અને ધુલિયા યુવા મંડળના યુ 
મિત્રો હાજર હતા. મનોજ વાઘાણી 01૨0 


ઉજીપ્કપપ૬.લ્લ્યસા15[ઝશા”"કા1.€0111 


છ (01₹00ળ'તછ (પછ [અછા1ઇંઇટા' - ।।૬ 09? ।પ્રણાક& 


# 101. ૮01 & (/1001 (૫54) 
ઉપટાપઊટા' ॥1ણ10ળઈંટા' કૉળ1૧દઇ 2002 


છ 11 [(છા111ંટા' 01 1 #12301 (115) 


છ “હા છટ દઇવટાં” 11 (ટાળતા |પ્રિકા&” ૭1 
॥#1તિ1 17૬૬ દછાળળળાં ધટ 


ણરા૭ટડાન ગ્&1 દા. 


।॥ડકા10॥&॥ દ & ।ધ૪દડા॥1દ1 ઇ0પડા॥. પ1 


12 1ઇ 11 
કા1યળાઇ 


1છા1101છણઃ 
[1 


/4// ક90%છ. ॥1//1/) 2૯51 //) ૦€/૭5૩5 ૭૯/૫/૮//009 


(11106 ટુ 


પદ, સિ-1.-- ડેડ બિન્ક-[.8 મ 


1117114 1 





તળ ન્તત્ગા” 
મ જિ... 


(1771-25. 477. શ 57 


ડે 


ત81(0$1101તાં ઊ10તા॥ - [॥10. 491 99791 97883 


1 11 / ૫ 


મ11110॥૫ દપ॥1દ1211$દ 


દઝણઇ 8 ક 111088 ।ઉ1શઇણ1 ર 


«દ 10 (૨ શદ 
ણા પછ. ગ, ઝાત રઝા, ગિણા પછ. 28, 
કણણણા - ને, (1ણ પ્ર 1.11 હ ઉણા, ઉણા 
11, ॥ઝાાંસાત્ાં - 370 201. 
ઘ॥તા'તાંાનાં રિણઇંટા॥ - (હ. *091 397891 57884 


805404 0૨૨1૬૬ 


(11010ાહરા - 1/10. ર91 94826 95508 101014 - 10. 4 31 98843 12200 
પતા ત0॥ઢાં - 


કઝ 010005॥00મા - 110. 4-91 78934 59459 શથ5ી01હા - 110. 4-91 78428 05202 
10/90 - 00) : ॥1તાંઇ॥કાં - 110. 4-91 7020? 74705 


થ5, ઉળ0તા1તાત (100, જઝાળતાાા' 
[11010188 તાં, 1ણ, ણાંરાતા - 370 140. 
પતણુણાંડ॥॥તાં રિત - ॥10. « 31 99254 90048 
ળણાં1વાંણાયાં રિઇતતા॥ં - ॥10. * 91 99784 48205 


નિ] 111 21: || 1 


॥/0. 4-91 98413 880603 


| 1/1 1 


10/60 ૫7૬૬ 








ર10 


2₹0010/1₹ ૪૦ 2” 
1111₹1ર10ર & £)(1₹ર100ર નિ 





થોડી શીતળતા અને થોડા ઉષ્મા ભર્યા વાતાવરણ ની વચ્ચે 
તારીખ - ૨ માર્ચ ૨૦૨૨ થી ૬ માર્ચ ૨૦૨૨ દરમિયાન 
દક્ષિણ ગુજરાત લેવલે વીન્ડસન કપ (સીઝન બોલ ક્રિકેટ 
ટુનમિન્ટ) નું સુંદર આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે..... 

થોડાક દિવસ પહેલા જ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક 
મંડળ - ચીખલી દ્વારા આયોજિત રાજહંસ પ્રીમિયર લીંગ 
ની યાદો માનસપટ પર થી વિસરી નથી અને બીજી 
યાદગાર પળો ને માણવાનો અને એવીજ ભવ્ય ટુનમિન્ટ 
નાં સાક્ષી બનવાનો સુનેરો અવસર ફરી થી 120૨ - 
દમણગંગા વિભાગ નાં બીલીમોરા મંડળ નાં આંગણે 
આવી રહ્યો છે ત્યારે આપણે સૌ આ અવસર માં 
ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ ઉત્સવ માનવીએ...... 

સાથે જ 1201૨ નાં સો ખેલાડી મિત્રો ને વાકેફ પણ કરી 
દઉ કે સમય ખુબ ઓછો છે ત્યારે રમશે પાટીદાર,જીતશે 
પાટીદાર નાં નારા અને નવા જોશ સાથે પ્રેક્ટિસ ની 
આજથી જ શરૂઆત કરી પરિપૂર્ણ થઈ મળીશું બોલ અને 


પોષ વદ ર, વિ. સવંત ૨૦૭૮, 
ગુરૂવાર, તા. ર૦.૧.ર૦રર, 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન-સંસ્કારધામ, 
ગ 2 





જાગૃત ઉજાગણ 


આ મહિલા મહેરબાઈ ટાટા છે જે જમશેદજી ટાટાની 
પુત્રવધૂ અને તેમના મોટા પુત્ર સર દોરાબજી ટાટાની પળી 
હતી... 

૧૯૨૪માં જ્યારે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધને કારણે મંદીનું 
વાતાવરણ હતું અને ટાટા કંપની પાસે કર્મચારીઓને 
પગાર આપવાના પૈસા ન હતા. ત્યારબાદ મહેરબાઈએ 
ઈમ્પીરીયલ બેકમાં પોતાનો કિંમતી જ્યુબિલી ડાયમંડ 
એક કરોડ રૂપિયામાં ગીરવે મૂક્યો હતો .જેથી 
કર્મચારીઓને તેમનો પગાર મળતો રહે અને કંપની ચાલુ 
સ. 
બ્લડ કેન્સરથી તેમના અકાળે મૃત્યુ પછી, સર 
દોરાબજી ટાટાએ ભારતના કેન્સરના દર્દીઓની સારી 
સારવાર માટે આ હીરાનું વેચાણ કરીને ટાટા મેમોરિયલ 
કેન્સર રિસર્ચફાઉન્ડેશનની સ્થાપના કરી. 
પ્રેમ માટે બંધાયેલું આ સ્મારક માનવતાને ભેટ છે. 
વિડંબના જુઓ, આપણે તાજમહેલને પ્રેમના સ્મારક 
તરીકે મહિમા આપતા રહીએ છીએ, અને ર 
જીવન આપનારના ઈતિહાસની પણ ખબર નથી....! 
ટાટા ની આ મુંબઈ ની હોસ્પિટલ માં એક દર્દીને ક ને 
જરૃર જજો તમને પોતાને જ એમ થશે વાહ.. આ જ છે 
પ્રેમ નું પ્રતીક અને સાચું દાન... 














આમંત્રણ, આમંત્રણ, આમંત્રણ 
ચાચાપર ગામનું વિકાસ દશન 

નખત્રાણા કિસાન સંઘ ગ્રામ સમિતિના દરેક સભ્યોના 
પ્રવાસ બાબતે... 

કચ્છ માતૃભૂમિના ચાહકો , કિસાન સંઘના કાર્યકર્તાઓ 
આપસોને જણાવતા આનંદ થાય છે કે રણ સરોવર ના 
પ્રણેતા અને ચાચાપરમાં વિકાશની યશગાથા પ્રજવલિત 
કરનાર ઉધોગપતી અને પાણી દ્વારા ક્રાંતિ ની વિચાર સરણી 
ધરાવનાર ભાઈશ્રી જયસુખભાઈ ઓરપેટ વાડા ના 
આમંત્રણ ને માન આપી કરછના ખેડુતો માટે ચાચાપરની 
વિકાસ યાત્રાના દર્શન કરવા ચાચાપર ગામની મુલાકાત 
લેવાની છે. 
આ આખી મુલાકાતનો સંપૂર્ણ ખર્ચ ભાઈ શ્રી જયસુખભાઈ 
નાપરિવારના ટ્રસ્‍ટ દ્વારા કરવામાં આવશે . 
તેમજ ઓરેવા કંચાચાપર મુકામે પાણી અને ખેતીનુ જે 
અદ્ધુત કાર્ય થયુ છે. ગામના ખેડુતો અને ઉધોગપતીઓનો 
સુમેળ થી ઉભી થયેલ વ્યવસ્થાની જાળવણી થાય છે તે કાર્ય 
દર્શન માટેઆપણે ચાચાપર ગામની મુલાકાત લેશું. 

આપણે આ સ્થળની મુલાકાત લઇ જોઈ જાણી માણી અને 
આપણા ગામના ખેડૂત ભાઈઓ કચ્છના પ્રગતિના પંથ માં 
સહભાગી થાય એવી અભ્યર્થના સાથે આ પ્રવાસમાં જોડાવા 
ઈચ્છતા ભાઈઓ શનીવાર તારીખ ૨૨/૧/૨૦૨૨ સુધીમાં 
વહેલા તે પહેલા ના ધોરણે પોતાના નામ લખાવે તેવી 
વિનંતી... 

સંખ્યાએક બસની ૫૦ મેમ્બરની કરવાની હોય વહેલા તે 


પહેલા ના ધોરણે પ્રવાસમાં જોડાવા મળશે. . 

સંપકઃ જગદીશભાઈ કેસરાણી -૯૪૨૫૯૪૯૩૧૭૦ 
દિનેશ ભગત -૯૪૨૪૬૨૮૫૪૭૪ 

પ્રવાસતારીખ ૨૭/૦૧/૨૦૨૨ 

સવારનાપવાગ્યેપ્રસ્થાનપરત રાત્રે ૧૧વાગ્યે... 

ભોજનની વ્યવસ્થા રાખેલ છે.. 





ચૈત્રી નવરાત્રિના શુભ મુહૂર્ત 








001. પ 111.85 112 211 7. 
૬1111 5111101 1. [011 (1001 1. 


થાક. ઝન ાક્ષાયી[ બ 


